WikipediA 

Persneska 


Persneska er tungumál sem talað er í íran, Tadsíkistan, 
Afganistan, Úsbekistan, vesturhluta Pakistan, Barein og 
víðar. Yfir 75 milljónir manna hafa persnesku að 
móðurmáli. Persneska tilheyrir indó-evrópsku 
málaættinni. Persneska hefur verið rituð með arabísku 
letri (með viðbótartáknum) frá því þeir lentu undir 
yfirráðum Araba og tóku upp Múhammeðstrú á 7. öld. 
Fyrir þann tíma var persneska rituð með svonefndu 
palaví-stafrófi (sem þeir fundu upp sjálfir) og enn áður 
með nokkurskonar fleygrúnum. 

Nafnið persneska vísar til Persíu, sem er eldra heiti á íran. 

Málfræði 


Sagnorð enda á -an í nafnhætti svo sem omúctan (læra), 
porsídan (spyrja) tarsídan (hrella) og er þátíð mynduð 
með brottekngingu -an endingarinnar. Sagnorð beyjast í 
persónum og tölum og eru endingar reglulegar; 3.p.flt. - 
nd, 2.p.flt. -it, l.p.et -im. 3 persóna et. er endingarlaus 
öfugt við fleirtöluna í íslensku. 

Það eru engin málfræðileg kyn. 

Hljóðfræði 


Mikið er af rödduðum blísturhljóðum, setum, errið er 
hringlandi og jafnan raddað þótt það liggi eftir sérhljóð og 
undan hörðu lokhljóði, kokmælt hróflað franskt -r er 
algengt. Mörg orð enda á -h. Ennfremur errendingar án 
forliggjandi sérhljóða algengar (sr, br, pr). Höggmæli. 



Persneska 
(fjlí (Farsí) 

Málsvæði 

íran, Tadsikistan, Afganistan, 


Barein, Úsbekistan, Pakistan, 
Rússland. 

Heimshluti Mið-Austurlönd, Mið-Asía 

Fjöldi 

málhafa 

áætl. 62-110 milljónir 

Sæti 

12 

Ætt 

Indóevrópskt 


Indóíranskt 

íranska 


Vesturíranskt 

Suðvesturíranskt 

Persneska 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

íran, Tadsjikistan, Afganistan 

Stýrt af 

Persneskuakademía írans 


Vísindaakademía Afganistan 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

fa 

ISO 639-2 

per (b)/fas (T) 

SIL 

PRS 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Indóírönsk tungumál 

Indóevrópsk tungumál 

Aímagíska | Askúnska | Assameíska | Barbaríska | Persneska 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Persneska&oldid=1626425“ 


Þessari síðu var síðast breytt 1. mars 2019, klukkan 11:31. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 






